



MARWNAD, 





ER 


COFFADWRIAETH ALARUS 























| «“ 
R F Mn ÂM | 
h Ddeg o Ddynion a Foddodd 
aM YN AFON TAWE, 
a WRTH A 
GROESI O LANSAMLET 1 ABERTAWE, 
ywen Mat, ^m 
PA UN A DRODD, ì 


AC O DDAUTU BUMP AR HUGAUN YNDDO; 
Y rhai a safwwyd ond, Deg, 


AT 





BRYDNAWN DYDD SUL, GoneurNnae 13, 1823, 





; GAN THOMAS HARRIS. 
Î Y 5 
hi | Fr 
; NV Ton—*“* Bryniawr Iwerddon? 
Ng l. GRUFFYDD, ARGRAFFYDD, ABERTAWE. 


NT 


























G9 


” Heb roddi un rhyw rybudd yn taroi lawr yn hy, 





' MARWNAD. 





Yn awr gyfeillion mwynion Morganwg dirion dewen, 
Gwrandewch aralar hanes yn gynnes genni a gewch, 
Yr hon a ddaeth er rhybudd o newydd ìi ni'n wir, 
I ymbartoi i'r siwrnai raid teithio cyn bo hir. 


O byddwn oll yn. effro cyn delo angau du, 

F roi in” farwol ddyrnod am bechod drwg a fu, 

O gwiliwn bawb,a gweddïwn trabyddom yma'n byw, * 
Fel y cawn ddedwyddwch a hyfryd degwch Duw. 


'Mhlith amryw o rybuddion un etto'n gyson gad, 
Fod angau diran dyrus, wr grymus yu ilawn brad, 


Mor gynted caiff orchymyn o iys y nefoedd fry. 


Wrth dramwy trwy'r ardaloedd, amgylchoedd, pant, 
a'thwyn, 

Fe ?nelodd ei dost saethau i Abertawe fwyn, 

Nes yw'r trigolion hawddgar mewn trymder oll o'r 
bron, 


Wrth feddwl am eu ffryndiau a guddiwyd dan y don. 





'Rail Sul o fìs Gorphenhaf, hwy deithienf inaes o'r 
dre', a“ ; 

?Lansamled, i'r Cyfarfod i addol-dy Brenin ne', 

Mynd roeddynt yn gysurus, heb fraw o dan un fron, A 


“Heb feddwl dyna'r oiaf i'w gael ar y ddaear hon, 


' Ond wrth ddyfod adref, daeth angau glas a'i gledd, 


Fe'u claddwyd oll mewn munud ii lawr mewn dyfr- 

,lIyd fedd, MO 
Roedd deutu pump ar hugain o neidiau yn y bad, Ï 
O'r wylo a'r galaru sy'n mhob man trwy'r hol: wlad, 








Cu 7 Mawr rybudd yw hyn ymai bawb sy'n byw'n y byd), 
í I feddwl am y siwrnai raid i ni fyn'd i gyd, 
y I roddi cyfri cyfion ger bron gorseddfaingc Duw; 

| A thros drag'wyddoldeb mewn un.o ddeulei fyw. 





| 8 'RRoent wedi bod yn gwrando ar lais Efengyl Duw, 
/ Sef ar bregethiad melus un William Morris, wiw, 

- Ac wrth ddyfod adref, cyfarfu ageu a hwy, 
I ddeg y rhodd yn sydyn yn gyflym farwol glwy”. 





9. Roedd yno fab a geneth, rhai glanwaith haeddent 
glod ' 
I briodi dtagoeth, doedd hynny ddim i fod, 
Fe orfu i'r mab roi ffarwel i'w gariad yn y lle, 
Fifywyd mentrodd i'w safio ond eito ffaelodd e'. 


i0 Yr oedd'y tad a'i blentyn, yn syn yne golyn nghol, 
Yn myn'd i*r byd tragwyddol, o'r lle ni ddon't yn ol, 
Ei blentyn rhwng ei freichiau, mae bronau pawb 
mewn braw, 
Yn landio yr un munudau i'r trag'wyddoldeb draw. 


1ì 'Troi wnaeth y bad ac arnynt, nes iddynt soddi lawr, 
O'r fat dost galedfyd mewn mynud ennyd awr, 
Mor arswydus ydoedd y floedd yr hon oedd ílin, 
'Roedd creulon ddychryn angeu yn nghalon pawb: 
ynglyn. i 





12 Tair lodes o'r un teulu, o alar helyei Tat, 
Gym'rwyd "run munudau gan angeu du yn gath, 
Yn myn'd /roent i'r cyfarfod dan foli a chanmol Duw 
Ond pen chydig oriau, ni's caw'd ar dir yhyw 





13 O'r galar a'r wylofain, a'r llefain dw'r yn lli', 
A'r tristwch mawr yn ddiaa sy trwy'n cyffiniau ni, 
Wrth feddwl am y ffryndiau a'r perthynasau llon, 
Rodd ffarwel yn ddiweddar, yn lan i'r ddaear hon, 


A 14 Eu cyrph a roed yn fwynedd i orwedd yn y pridd, 
U Ac yno cant hwy orphwys hyd adgyfodiad ddydd, 
' “Nes delo yr arch-angel'roi bloedd 'n ei udgorn mawr, 
u Pryd hyn cant godi fynu er llechu'n llwch y llawr, 

















15. Wel dymadro rhyfeddol rhybuddioli bob Gn 
I wneud eu cyfri'n barod cyn in” gyfarfod Duw, 
Na 'mffrostiwn ddim o foru,. gwneud hynny nid yw 


haws, 
Rhag mewn ychydig oriau daw augau ar ein traws. 
16 Bu Iesu Grist ei hunan ar groespren un prydnawn, 
Yn talu dyled Sion, a chroesi ei biliau'n llawn, 
Fe dardodd gwaed o'i fynwes i olchi'n lan bob rhyw, 
I olchi'r Ethiop dua fel eira'n Jan o liw. 


17 Agorodd byrth y nefoedd, maent beddyw oed y | 


pens; 
— A'i waed balmentodd lwybr i mewn i'r nefoedd wen, 
— Mae groeso i bawb mewn galwad ìi hyfryd wlad y 


wledd, 
Sef gwlad sy'n llawn o wynfyd, ac hefyd hyfryd hedd 


“ “F6 Ybwyddyn un mil ac wyth cant, di feithiant yw. 


s fod 
Ugain a thair at hynny, oedd Iesu hueddau glod, 
“ Rho'f.ddeg 'nghynta o Orphena' a thair chwanega'n 


syn 
k Oddiar bu'r tro rhyfeddol, damweiniol gwyrthiol hyn 


DIWEDD. 


| ENWAU Y RHAI 4 FODDODD. 


“WILLIAM BEDDOE, Crydd, 
GEORGE BEDDOE, ei wyr. 
RICHARD THOMAS, Crydd, 
JOHN ROGERS, Teiliwr. 
MARY DAVID, .. cr 
MARY WILLIAMS, 

 FLUABETH LEWIS, tair cefnither. 






AR ELIZABETH JOHN. 


LLEWELLYN THOMAS; 
ELIZABETH JONES. 


M 


WU 











